WikipediA 

Xhosa 


Bantúmál af ngúní-undirflokkinum talað af um 5 milljónum manna í suðausturhluta Suður-Afríku. 

Xhosa er það líkt súlú að málin eru að miklu leyti gagnkvæmt skiljanleg. Bæði málin einkennast af 
gómsmellihljóðum vegna áhrífa frá khoisan-málum. 


Sótt frá „https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Xhosa&oldid=1574947“ 


Þessari síðu var síðast breytt 16. desember 2017, klukkan 09:39. 

Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons Tilvísun-DeilaEins leyfi. Sjá nánar í notkunarskilmálum. 





